
QURANI TAKATIFU 


Swahili Quran Translation 


by 

Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsy 
(Former Chief Kadhi of 
Zanzibar & Kenya) 



JUZUU 28 QAD SAMIA 



Ina Aya 22 SURATUL MUJADILAH Ina Makam 3 

(Imeteremka Madina) 


Kwa jina la Mwcnyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa, na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Mwenyezi Mungu amekwishasikia usemi 
wa mwanamke yule anayejadiliana nawe sababu ya 
mumewe, na anashtaki mbele ya Mwenyezi Mungu; 
na Mwenyezi Mungu anayasikia majibizano yenu; 
hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusikia (na) 
Mwenye kuona. 

2. Wale miongoni mwenu wawaitao wake zao 
mama zao, (kwa hivyo wakajiepusha nao 
wasiwaingilie wala wasiwape ruhusa kuolewa na 
waume wengine); hao si mama zao. Hawakuwa 
Mama zao ila wale waliowazaa. Wanasema neno 
baya na la uwongo. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye msamaha (na) Mwenye maghufira. 

3. Na wale wawaitao wake zao mama zao, 
kisha wakarudia katika yale waliyoyasema, 
(wakataka kuwarejea wake zao wakae kama kidasturi 
ya mke na mume), basi wampe mtumwa uhuru 
kabla ya kugusana. Mnapewa maonyo kwa haya. Na 
Mwenyezi Mungu anajua (yote) mnayoyatenda. 

4. Na asiyepata (mtumwa) basi afunge saumu 
ya miezi miwili mfululizo kabla ya kugusana; na 
asiyeweza, basi awalishe maskini sitini (kila masikini 
kibaba kimoja cha chakula kinacholiwa sana katika 
mahala hapo). (Mumeambiwa) haya ili mumuamini 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake; na hiyo ni 
mipaka ya Mwenyezi Mungu, (msipindukie); na kwa 
makaftri iko adhabu iumizayo. 

5. Hakika wale wanaopinzana, (wanaokwenda 
kinyume) na Mwenyezi Mungu na Mtume wake, 
watadhalilishwa kama walivyodhalilishwa wale 
waliotangulia. Na tumekwishateremsha Aya 
zilizowazi; na makafiri watapata adhabu 
ifedheheshayo. 


v- 

' ’i.v 



'I 




4U 






•i, 


I. Waarabu walikuwa na dasturi ya kutengana na mke kama akimwambia kuwa anamuona huyo mkewe kama 
mama yake. Basi huwa hakuachika na huyo mumewe wala haolewi na mtu mwingine. wala hana haki za mke kwa 
mumewe. Mwislamu mmoja alimwacha mkewe namna hii. Yule mke akanungunika kwa Mlume s.a.w. Basi dasturi 
hii ikavunjwa rta dini ya Kiislamu. 


685 




JUZUU 28 


AL-MUJADILAH (58) 


QAD SAMIA 


6. Siku Mwenyezi Mungu atakapowafufua 
wote, awaambie yale waliyoyatenda; Mwenyezi 
Mungu ameyadhibiti, na wao wameyasahau; na 
Mwenyezi Mungu ni Shahidi wa kila kitu. 

7. Je! Huoni kwamba Mwenyezi Mungu 
anajua vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini? 
Haupatikani mnong’ono wa watu watatu ila yeye 
huwa ni wa nne wao, wala wa watano ila Yeye huwa 
ni wa sita wao, wala wa wachache kuliko hao wala 
zaidi ila yeye huwa pamoja nao (kwa ujuzi wake), 
popote wahpo; kisha siku ya Kiama atawaambia 
waliyoyatenda. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi 
wa kila kitu. 

8. Huwaoni wale waliokatazwa 

kunong’onezana, kisha wakayarudia waliyokatazwa, 
na wananong’onezana juu ya mambo ya dhambi na 
ya jeuri na ya kumuasi Mtume? Na wafikapo kwako 
wanakuamkia kwa (maamkio) ambayo siyo maamkio 
aliyoamrisha Mwenyezi Mungu uwamkiwe kwa 
maamkio hayo, na husema katika nyoyo zao: 
“Mbona Mwenyezi Mungu hatuadhibu kwa haya 
tunayoyasema?” Basi (moto wa) Jahanamu 
utawatosha kuwatia adhabu; watauingia; napo ni 
mahali pabaya sana pa kurudia (kiumbe). 

9. Enyi mlioamini! Mnaponong’ona, 
(mnapozungumza) msinong’one, (msishauriane) juu 
ya mambo ya dhambi na jeuri na kumuasi Mtume, 
bali zungumzeni juu ya mambo ya kufanya wema na 
kuacha mabaya; na mcheni Mwenyezi Mungu 
ambaye kwake mtakusanywa nyote. 

10. Kwa yakini mazungumzo (mabaya) 
yanatokana na Shetani ili awahuzunishe wale 
walioamini, lakini (minong’onezano hiyo) haiwezi 
kuwadhuru chochote ila atake Mwenyezi Mungu. 
Waislamu wamtegemee Mwenyezi Mungu tu. 

11. Enyi mlioamini! Mnapoambiwa (katika 
mikutano) “Wafanyieni wasaa wenzenu katika 
(nafasi za) kukaa”, wafanyieni nafasi. Na Mwenyezi 
Mungu atakufanyieni nafasi (duniani na Akhera). Na 
(hata) ikisemwa, “Simameni”, (ondokeni 
muwapishe wenzenu), basi ondokeni. Mwenyezi 
Mungu atawainua wale walioamini miongoni 
mwenu; na waliopewa ilimu watapata daraja zaidi. 
Na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda 
yote. 


©Si» i c‘! 

5 *> 2:$\L\,y^'\ 

■flt- \sv U 

v&js) 

{*) CCcJl 

^y\ if&jt; 

&'&ft 

’jOa»i^'i';:^i iii zz'&?&\gL\ 
SS35ti v 5ii; .^j;^5i \y,\$Jb 

^ r n < 
.. v 


8. Mayahudi walikuwa wakiscma; Sam Alaykum, (yaani Mauti juu ycnu); na huku wanaonyesha kuwa 
wanatamka Salam Alaykum, (Amani juu yenu na saJama). 

1 1 . Makadiyani katika hii Aya waliyoifanya ya 1 2 wamctia ushindant wao wa kupelekwa Nabii Isa mbinguni, 


686 



JUZUli 28 


AI.-MUJADILAH (58) 


QAD SAMIA 


12. Enyi mlioamini! Mnapomscmeza Mtumc 
toeni sadaka kabla ya kumsemeza (ili wapewe sadaka 
hizo masikini); hayo ni bora kwenu na ni ya 
kukusafisheni sana. Ikiwa hamkupata (cha kutoa), 
basi Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa kusamehe (na) 
Mwingi wa kurehemu. 

13. Oh! Mnaona tabu kutanguliza hiyo sadaka 

kabla ya kumsemeza kwenu? Ikiwa hamjafanya haya 
basi. (Yamekwisha hayo). Na Mwenyezi Mungu 
amekusameheni. Basi simamisheni Sala na toeni 
Zaka na Mtiini Mwenyezi Mungu na Mtume wake. 
Na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda 
yote. ' 

14. Huwaoni wale (wanaojidai Uislamu, na) 
wamefanya urafiki na watu aliowakasirikia Mwenyezi 
Mungu? Hao si miongoni mwenu wala si miongoni 
mwao; (wanafanya unafiki tu) basi. Na huapa kwa 
uwongo, na hali ya kuwa wanajua (kuwa waongo). 

15. Mwenyezi Mungu amewaandalia adhabu 
kali; kwa hakika waliyokuwa wakiyatenda ni mabaya 
kabisa. 





•* y 




16. Wamefanya viapo vyao (vya uwongo kuwa 
wao Waislamu) kuwa ngao (yao), wakaizuilia njia ali- 
yoweka Mwenyezi Mungu basi itakuwa kwac adhabu 
ifedheheshayo. 

17. Mali zao na watoto wao hawatawafaa kitu 
mbele ya Mwenyezi Mungu; hao ndio watu wa Motoni, 
humo watakaa milele. 



wakasema katika kupoteza kwao: “Neno hili kurafiishwa lililotumiwa kwa ajili ya wa-aminio linaweza kuwaongoza 
wale wanaodhani kuwa kurufaishwa kwa Nabii Isa ni kupelekwa mbinguni . . .” Wameona Makadiyani kuwa 
katika kuraftishwa Nabii Isa Mwenyezi Mungu ametumia Warafiukailayya ( = Nakuleta kwangu). Hapa 
imeandikwa: "Yarfailahul Ladhyna Amanuu Minkum” tupu, haikutiliwa kiongezaji cha kuonyesha kupelekwa 
mbinguni. Wanajua, lakini wanataka kupoteza watu kusudi. 

Inataka watu watukuzane, wahishimiane, ndipo watakapopendana. Na Waislamu wote wanaamrishwa 
wapendane. Na katika yanayopelekea kupendana ni kuhishimiana , Na kuna watu kama hawa ambao lazima 
wapewe hishima yao, kama alivyosema Mtume- 

(1) Mkubwa kwa umri; (2) Mkubwa katika cheo cha dini; 

(3) Mkubwa katika cheo cha kidunia (4) Mwenye hishima kwa watu wote; 

(5) Mwenye hishima kwa watu wake; (6) Mwenye ihsani na wewe; 

(7) Mwenye ihsani kwa viumbe wengine; na kama hawa. Anasema Mtume, katika Hadithi sahihi, kuwa kila 

mwenye haki apewe haki yake kamili. 

Na ukimpa hishima mwenzako na aliye wake, na yeye atakupa hishima wewe na waliyo wako. Atakuwa yeye na 
watu wake wamefurahi na nyiye, na nyiye mumefurahi na wao. Basi yatapatikana mapenzi; na Mapenzi ni jambo 
kubwa kabisa litakiwalo. Na hishima tupu pasina kutimiziana haki haina taathira kubwa. 


687 


JUZUU 28 


AL-MUJADILAH (58) 


QAD SAMIA 


18. (Wakumbushe) Siku atakayowafufua 
Mwenyezi Mungu wote, wamuapie (Mwenyezi 
Mungu kwa uwongo) kama wanavyoapa kwenu, na 
watadhani ya kwamba wamepata kitu (kwa kusema 
uwongo huo)! Kwa hakika hao ndio waongo hasa. 





19. Shetani amewatawalia, akawasahaulisha 
kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hao ndio kundi la 
Shetani. Sikilizeni! Kwa hakika kundi la Shetani ndilo 
lenye kuhasirika. 










20. Yakini wale wanaompinga Mwenyezi 
Mungu na Mtume wake, hao ndio miongoni mwa 
watakaodhalilika. 

21. Mwenyezi Mungu amekwishaandika (ya 
kuwa): “Bila shaka Nitashinda mimi na Mitume 
yangu!” Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
nguvu, Mwenye kushinda. 

22. Huwapati (huwaoni) watu wanaomuamini 
Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho, kuwa 
wanawapenda wale wanaompinga Mwenyezi Mungu 
na Mtume wake; hata wakiwa ni baba zao au watoto 
wao au ndugu zao au jamaa zao. Hao ndio ambao 
(Mwenyezi Mungu) ameandika (amethibitisha kweli 
kweli) nyoyoni mwao imani na akawatia nguvu kwa 
Roho itokayo kwake; na atawaingiza katika 
Mabustani yapitayo mito mbele yake; humo watakaa 
daima. Mwenyezi Mungu amekuwa radhi nao, na 
wao wamekuwa radhi Naye. Hao ndio kundi la 
Mwenyezi Mungu. Sikilizeni! Hakika kundi la 
Mwenyezi Mungu ndilo iinalofaulu. 




te& ’i- 


h 


688 



JUZUU 28 


QAD SAMIA 



Ina Aya 24 


SURATUL HASHR Ina Makara J 

( Imeteremka Madina) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

I. Vinamtukuza Mwenyezi Mungu vilivyomo 
mbinguni na vilivyomo ardhini, na Yeye ni Mwenye 
nguvu, Mwenye hikima. 







2. Yeye ndiye aliyewatoa waliokufuru 
miongoni mwa watu wa Kitabu (Mayahudi wa 
Kibanin Nadhir) katika nyumba zao (huko Madina); 
wakati wa uhamisho (wao) wa kwanza. Hamkudhani 
ya kuwa watatoka, (kwa nguvu zao walizokuwa nazo 
Madina), nao walidhani ya kuwa ngome zao 
zitawalinda na (kufikwa na amri ya) Mwcnyezi 
Mungu; lakini Mwenyezi Mungu aliwajia kwa 
mahali wasipopatazamia, na akatia woga katika 
nyoyo zao; (wasiweze kupigana na Waislamu 
walipokuja kupigana nao). Wakawa wanazivunja 
nyumba zao kwa mikono yao na kwa mikono ya 
Waislamu; basi enyi wenye macho, (maoni)! 
Zingatieni. 

3. Na lau kama Mwenyezi Mungu 
asingaliwaandikia uhamisho angaliwaadhibu hapa 
duniani (adhabu kubwa zaidi kuliko hii); na katika 
Akhera watapata adhabu ya Moto. 

4. Hayo ni kwa sababu walimhalifu Mwenyezi 
Mungu na Mtume wakc. Na anayemhalifu 
Mwenyezi Mungu (Mwenyczi Mungu humtesa tu), 
kwani Mwenyezi Mungu ni Mkali wa kuadhibu. 

5. Mtendc wo wote mlioukata (katika hicho 
kiambo cha Mayahudi) au mliouacha umcsimama 
vile vile katika mashina yake; yote haya ni kwa 
idhini ya Mwenyezi Mungu; (hapana lawama juu 
yenu); na kwa kuwadhalilisha wavunjao Sharia. 


% cSCGj 


©J,CS| 4>\fc*S^\L 7 fa' 

© cut cUj! 

t; 


t . Sura hii inaiiwa Kufukuza (kuhamisha), kwa sababu inadcza haban za kufukuzwa kuioka Madma — 
Uabila ya Kiyahudi iliyokuwa ikiitwa Banu Nadhiri. 

2 . Kutoiewa kwa Mayahudi wa Banin Nadhir katika Madina kumcuwa “U’namisho wa kwanza,” kwa sababu 
baada ya hapa Mayahudi walihatnishwa tena na kutolewa katika miji ya Kiarabu. “Uhamisho” wa mwisho ulikuwa 
katika zaraa za Sayyidna Umar alipowapa Amri Mayahudi wa Khaybari kutoka napo Khaybari na kuguria Shamu. 


689 


JUZUU 28 


AL-HASHR (59) 


QAD SAMIA 


6. Na mali aliyoleta Mwenyezi Mungu kwa 
Mtume wake kutoka kwao hamkuyaendeshea mbio 
farasi wala ngamia (hamkuyaatabikia), lakini 
Mwenyezi Mungu huwapa mamlaka Mitume yake 
juu ya wowote awatakao (kama aiivyokupeni hivi); 
na Mwenyezi Mungu ni Mwenye uweza juu ya kiia 
kitu. 

7. Mali aiiyoleta Mwenyezi Mungu kwa 

Mtume wake kutoka kwa watu wa hivi vijiji (vilivyo 
karibu na Madina) ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. 
(Basi yatatumika kwa ajiii ya dini ya Mwenyezi 
Mungu), na kwa ajili ya Mtume (wake, basi 
atachukua mwenyewe) na jamaa (zake) na mayatima 
na maskini na msafiri aliyeharibikiwa, iii wasiwe 
kinyang’anyiro baina ya matajiri wenu tu. Na 
anachokupeni Mtume basi pokeeni, na 

anachokukatazeni jiepusheni nacho. Na muogopeni 
Mwenyezi Mungu; kwa yakini Mwenyezi Mimgu ni 
Mkaii wa kuadhibu. 

8. (Basi) wapewe (maii hayo) mafakiri wa 
Kimuhajiri ambao waiifukuzwa katika nyumba zao 
na mali zao; (wakakhiari kuwacha hayo) kwa ajiii ya 
(kutafuta) fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi 
(yake) na kuinusuru (dini ya) Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake. Basi hao ndio Waisiamu wa kweli. 





©uy. 


f JL -t f { 1 > " -'«li , <* ? > 1 7' \u 

(*» oul 


9. Na (pia wapewe) waie waliofanya maskani 
yao hapa (yaani Madina) na wakautakasa Uislamu 
(wao barabara) kabla ya (kuja) hao (Muhajiri huko 
Madina) na wakawapenda hao waliohamia kwao, 
wala hawapati, hawaoni dhiki nyoyoni mwao kwa 
hayo waiiyopewa (hao Muhajiri), na 
wanawapendelea kuiiko nafsi zao ingawa wenyewe 
wana haii ndogo. Na waepushwao na ubakhili wa 
nafsi zao hao ndio wenye kufaulu kweli kweli. 


}*&>% 

vif S.7li > ,f /f// , / , / 

t /. -r; ■'[ r 

0 viU ^v? 


to. Na (kadhaiika wapewe maii hayo 
Waislamu) waliokuja baada yao (wakawa 
wanapendana na Waislamu waliotangulia, 
wanawaombea dua) wanasema: “Mola wetu! 

Tusamehe sisi na ndugu zetu waiiotutangulia (kufa) 
katika Uislamu. Wala usijaaiiye katika nyoyo zetu 


f • *. 


t c;Q^’L t>J& ^ayj iK 


6-7. Inatajwa natnna ya kugawiwa ngawira (nyara). Sio kugawiwa wale wapiganaji tu au kuchukuwa wakubwa 
tu, wakipigana wasipigane. Sivyo hivyo. Ikiwa hivyo itakuwa ni kinyang’anyiro baina ya matajiri tu — masikini 
wasalie katika ule ule tu umasikini wao. Na sivyo hivi unavyotaka Uislamu. Uislamu unataka uwaondoshee viumbe 
vyote uhitaji na ufakiri, kwa njia ya taratibu na nzuri — taratibu ndio mwen^o. 

8-9. Zinatajwa sifa za Muhajiri na Ansari. 

10. Zinatajwa sifa ya Waislamu wema — nayo m kutokuwa na mifundo na uadui na uhasidi na kama haya 


690 




JUZUU 28 


AL-HASHR (59) 


QAD SAMIA 


undani kuwafanyia Waislamu (wenzetu) Mola wetu! 
Hakika Wewe ni Mpole sana, Mwenye rehema 
mno.” 

11. Huwaoni wale wanafiki wanawaambia 
ndugu zao walio makafiri miongoni mwa watu 
waliopewa Kitabu (kabla yenu) Mayahudi. 
(Wanawaambia): “Kama mkitolewa, (mkifukuzwa 
hapa) tutaondoka pamoja nanyi, wala hatutamtii 
yoyote kabisa juu yenu. Na kama mkipigwa vita 
iazima tutakusaidieni.” Na Mwenyezi Mungu 
Anashuhudia ya kuwa wao ni waongo. 

12. Kama wakifukuzwa hawatatoka pamoja nao, 
na kama wakipigwa hawatawasaidia; na kamawaki- 
wasaidia kwa yakini watageuza migongo (wende mbio); 
kisha hawatanusuriwa. 

13. Hakika nyinyi (Waislamu) mnaogopwa zaidi 
katika nyoyo zao kuliko wanavyomuogopa Mwe- 
nyezi Mungu; maana wao ni watu wasiofahamu 
(lolote^. 

14. Hawatapigana nanyt kwa mkusanyiko 
isipokuwa katika vijiji vyao vilivyohifadhiwa, au 
nyuma ya kuta. Vita vyao baina yao vikubwa. 
Utawadhani kuwa wako pamoja; kumbe nyoyo zao 
ni mbali mbali. Hayo ni kwa sababu wao ni watu 
wasio na akili. 

15. Hali yao (hawa Mayahudi wa Kibanu 
Nadhir) ni kama ya wale (Mayahudi wa Bani 
Qaynuqai) waiiowatangulia (kufikwa na baa) hivi 
karibuni; walionja ubaya wa mambo yao; na 
watapata adhabu (nyingine) iumizayo (vile vile). 

16. Ni kama Shetani anapomwambia mtu: 
“Kufuru;” na anapokufuru akamwambia: “Mimi si 
pamoja nawe, hakika namuogopa Mwenyezi Mungu, 
Mola wa walimwengu.” 

17. Basi mwisho wa wote wawili hao ukawa 




•i WtfS.’r&Sg&g&tf 

®<&2l 

4 -i 

&JQ,\ 


juu ya Waislamu wenzi wao. Basi natuwe namna hii ili tuwe pamoja na hao Muhajiri na Ansari katika kundi la 
Mwenyewe Mtume: 


Ya Rabi luweke 

Makazi mema 

Ututimizie 

Kila neema 

Tupe Ridhwani 

Tupe Rehema 

Tuwe na Mtume 

Kaiika Janna. 

Na Jamaa zake 

Wale Kiramu 

Na Sahaba zake 

Woie Idhamu 

Na Malabiina 

Na Maimamu 

Na walio wetu 

Kila namna. 


11-17. Visa vya Wanafiki wa Madina na Makafiri wa hapo na yaliyowalika mwisho wake. Hatapanda mtu 
miba akavuna zabibu. 


691 


JUZUU 28 


AL-HASHR (59) 


QAD SAMIA 


waingie Motoni kukaa humo daimaj na hiyo ndiyo 
jaza ya madhalimu. 

18. Enyi mlioamini! Mcheni Mwenyezi Munguj 
na kila mtu aangalie, (atazame) anayoyatanguliza 
kwa ajili ya kesho (Akhera)j na mcheni Mwenyezi 
Mungu; hakika Mwenyezi Mungu Anazo habari za 
mnayoyatenda (yote). 

19. Wala msiwe kama wale waliomsahau 
Mwenyezi Mungu, na (Mwenyezi Mungu) 
Akawasahaulisha nafsi zao. Hao ndio maasi 
wakubwa. 


eilij £ 

9 j • 7 . r, ' •' i li I 

. _ jJaijJj cU) I \j JL) I I jjo I 

Uj 0C0 rtul ^MPctul lyaj’j JJJ C~«OJ Uc 

•yi 7 ' 


i 1 lj dii \jij 

'y> r> 's <•< r 


20. Hawawi sawa watu wa Motoni na watu wa 
Peponi; watu wa Peponi ndio wenye kufuzu. 

21. Lau kama tungaliiteremsha hii Qurani juu 
ya mlima, ungaliuona ukinyenyekea (na) kupasuka 
kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu. Na hii ni 
mifano tunawapigia (tunawaeleza) watu ili wafikiri. 

22. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye 
hakuna aabudiwaye kwa haki isipokuwa Yeye tu. 
Anayeyajuwa yahyofichikana na yaliyo dhahiri. 
Mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na 
Mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. 

23. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye 
hakuna aabudiwaye kwa haki isipokuwa Yeye tu; 
Mfalme, Mtakatifu, Mwenye salama, Mtoaji wa 
amani, Mwenye kuyaendesha Mwenyewe mambo 
yake, Mwenye shani, Anayefanya analolitaka, 
Mkubwa. Mwenyezi Mungu Yu mbaJi na hao 
wanaomshirikisha naye. 

24. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu, Muumbaji, 
Mtengenezaji, Mfanyaji wa sura (za namna namna 
za viumbe); Mwenye majina (sifa) mazuri. 
Kinamtukuza kila kilichomo mbinguni na ardhini. 
Naye ni Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 


■ z .£. ;•} 

©S5jC8i 








fcjyi Slts ?! && 

Jfj^j cJJ 4j *(_jJL»J| 

t > 7 'Z '> ' £ 


18. Tunahimizwa kuitengenezea Kesho yelu lusije lukascma Yaa Laytuny qaddamtu Lihayaty, kama ilivyo 
katika Aya ya 24 ya Suralul Fajr. Konde ya kupandia ulakayoyavuna Akhcra iko hapu. Addun-yaa Mazraalul 
Aakhira. 

19.20. Tusisahau kujiiengezea au haiuiakuwa sawa na hao waiu wema. Walu wema ndio waiakakuwa kaiika 
ncema. na hao wengine waiakuwa kaiika nakama <Naqma). 

2 1 . Kuonycsha moyo mgumu wa binadamu. Haulainiki hata kwa maneno ya Mwcnyczi Mungu. 

22-24. Aya Itizi ni kama zile za mwanzo wa Suratul Hadyd kama (ulivyotaja kaiika maclczo ya Aya za I -6 za 
Suralul Hadvd. 


692 



Ina Makara 2 


Ina Aya 13 SURATUL MUMTAHINAH Ina Makara 2 

(Imeteremka Madina) 

Kwajina la Mwcnyezi Mungu, Mwenyc kuneemesha OpL^- 5 1 ' ^ 

neema kubwa kubwa, na Mwenye kuneemesha ' 

neema ndogo ndogo. 

1 . Enyi mlioamini! Msiwafanye adui zangu na tfSVll 

adui zenu kuwa marafikij mnaowapelekea (habari ^ ^ J'' p " " 

zenu) kwa ajili ya urafiki, hali ya kuwa Lj jjjpL f&.i djs jLjjf 

wamekwishaikanusha haki iliyokujieni; '** ** -''3, ' vi XX' 

wakamfukuza Mtume na nyinyi pia; kwa sababu Oy g ‘J ? 

mnamuamini Mwenyezi Mungu, Mola wenu, (pasina «wt/ &fj>& 

baya lolote mlilowafanyia). Mnapoondoka kufanya *, J WV - 

jihadi katika njia yangu na kuitafuta radhi yangu - V, ^rir* 

mnawapa siri (zenu za vita) kwa ajili ya mapenzi fc'j£C*>.T fci - 

(yenu)! (Msifanye tena). Nami najua sana 
mnayoyaficha na mnayoyadhihirisha. Na anayefanya ©JLjfJl 

hayo miongoni mwenu, basi amekwishaitupa njia 
iliyo sawa. 

2. Wakikutana na nyinyi (katika midani za '’J’Jszj&i 

vita) wanakuwa maadui zenu; na wanakukunjulieni **' 

mikono yao (kukudhuruni) na ndimi zao kwa uovu. V («=yl. 

Na wanapenda muwe makaftri. (Bure nyinyi Ak> 7 , 

mnawapenda!). ® 

3- Hawatakufaeni jamaa zenu wala watoto 

wenu siku ya Kiama, Atapambanua (Mwenyezi ,>>& , > L 

Mungu) baina yenu, na Mwenyezi Mungu anaona 
yote mnayoyatenda. 

4. Hakika nyinyi muna mfano mzuri kwa 'j-jjs? ' ’Z''* 

(Nabii) Ibrahimu na wale waliokuwa pamoja naye; rJjJ ' ' ,v ? , „ , 

walipowaambia jamaa zao (makafiri): ct Kwa yakini 

sisi tu mbali nanyi, na mbali na hayo mnayoyaabudu i», >• -> » \**£ rc, '> v ? . 

kmyume cha Mwenyezi Mungu (tumejiepusha na ^ ' 1 

nyinyi na haya mnayoyaabudu); tunakukataeni, SjluL3i j 

umekwishadhihiri uadui na bughudha ya daima , ’ , r/, / u, ( ->> \l i / *" 

baina yetu na nyinyi mpaka mtakapomuamini JK&Jil Jj 4 5 2fJ.“cx>j (Jb-iaj! 

Mwenyezi Mungu peke yake.” (Basi na nyie fanyeni ili^eifilUT fij eif j Jj&H 

hivi: muwakate jamaa zenu wa kikafiri, mumuige , , ' '" v ' 

Nabii Ibrahimu) ila katika usemi wake Ibrahimu 

kumwambia baba yake: "Hakika nitakuombea 

msamaha, wala sina uweza wa chochote kwa ajili 

yako mbele ya Mwenyezi Mungu (ila huu tu.” Basi 

msiige neno lake hili la kuwaombea dua makafiri, 

4. Tunaambiwa tuuwige mwendo wa Baba wa Sharia — Nabii Ibrahimu — na wafuasi wake; namna 

walivyojiepusha na wazee wao na jamaa zao waloikataa haki; wakawapiga vita barabara. 


y tj^i' 

&j\yJj==> oSj jLjjf 

7 i- ' jwtj 'ji-y <-iT 

? 5 L (^J i, /tsaij 0^7* 

©g^Ji tgs (ji ^ 
$ siSiS&t 

&’\J 82 £$ r Js 

Ljifjdul <5>JJ <i>-J 

Mto J W % 
'A&\ <3y t f W 

cwl^rjeifiUJT Gj &J ojifkiV 4l£> 


693 



JUZUU 28 


AL-MUMTAHINAH (60) 


QAD SAMIA 


bali ombeni hivi): “Mola wetu! Tumetegemea 
kwako, na tumegeuka kuja kwako, na kwako tu 
ndiko marejeo (ya viumbe wote).” 




5. “Mola wetu! Usitufanye mtihani kwa wale 
waliokufum, na tughufirie Mola wetu! Hakika 
Wewe ni Mwenye nguvu, Mwenye hikima.” 



6 . Kwa yakini umekuwa mfano mzuri kwenu 
katika mwendo wao, kwa amuogopaye Mwenyezi 
Mungu na siku ya Mwisho. Na anayeyapuuza haya 
Mwenyezi Mungu ni Mkwasi Mwenye kusifiwa, 
(hamhitajii). 






7. Asaa Mwenyezi Mungu atatia mapenzi 
baina yenu na hao maadui zenu, na Mwenyezi 
Mungu ni Muweza. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwingi wa kusamehe (na) Mwingi wa kurehemu; 
(atawawafikia kusilimu). 




^ 0? Si ) iii" >l).s $ St'-Hf'J.'i 


8. Mwenyezi Mungu hakukatazeni kuwafanyia 
ihsani na uadilifu wale ambao hawakupigana nanyi 
kwa ajili ya dini waia hawakukufukuzeni katika nchi 
zenu. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda 
wafanyao uadilifu. 



9. Mwenyezi Mungu anakukatazeni na wale 
ambao wanapigana nanyi katika dini, na 
kukufukuzeni katika nchi zenu, na wanasaidia katika 
kufukuzwa kwenu; (anakukatazeni) kuwafanya 
marafiki na wawafanyao marafiki basi hao ndio 
madhalimu. 

10. Enyi mlioamini! Watapokujieni wanawake 
Waislamu wanaohama, basi wafanyieni mtihani — 
na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye zaidi imani yao. 
Mkiona kuwa wao ni Waislamu kweli basi 
msiwarudishe (kwao Makka) kwa makafiri. 
(Wanawake) hawa si halali kwa hao (wanaume 
makafiri), wala wao (wanaume makafiri) si halali 
* kwao; na warudishieni (waume zao) mali zao, 
(mahari) walizotoa. Wala kwenu si hatia kuwaoa, 


© p 


5 . “Usitufanye tntihani kwa wale watiokufuru,” dhahiri yake ina tafsiri mbili. Usitufanye kuonewa na 
makaftri. (a) Tukataabika sisi au (b) Wao makaiiri wakazidi kuukataa Uislamu kwa kuwa si dini ya haki hiyo, 
kwani ingekuwa dini ya haki wasingetaabishwa watu wake. 

7 . Wala wasione vibaya kukatana hivyo na jamaa zao kwani hao jamaa zao walio katika batili — wakiona 
wametupwa hivyo na hao jamaa zao waliomo katika haki — watakuja katika haki, wawe mkono mmoja katika 
kheri, si mkono mmoja katika batili. 

8 , 9 . Na Mwenyezi Mungu hatukatazi kuwafanyia makaftri wema na insafu. Bali anatuamrisha tuwafanyie 
haya. 


694 




JUZUU 28 


AL-MUMTAHINAH (60) 


QAD SAMIA 


ikiwa mtawapa • mahari yao. Wala msiwaweke 
wanawake makaftri katika kifungo cha ndoa zenu. 
na takeni (kwa watakaowaoa) mahari mliyoyatoaj 
nao (makafiri wanaume) nawatake mahari waliyotoa 
(kwa wanaume watakaowaoa wake zao waliosilimu 
wakakimbilia Madina). Basi hii ndiyo hukumu ya 
Mwenyezi Mungu anayokuhukumunij na Mwenyezi 
Mungu ndiye Mjuzi, Mwenye hikima. 

11. Na kama akitorqka yoyote katika wake 
zenu kwenda kwa makafiri, tena ikatokea bahati (ya 
kupata nyinyi Waislamu ngawira) basi wapeni wale 
ambao wake zao wametoroka, kiasi cha mahari 
waliyotoa, na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye 
mnamuamini. 

12. Ewe Nabii! Watakapokujia wanawake 
walioamini wanakuahidi ya kwamba 
hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu na cho chote, 
wala hawataiba, wala hawatazini, wala hawatawaua 
watoto wao, wala hawataleta uzushi wanaouzusha tu 
wenyewe baina ya mikono yao na miguu yao, wala 
hawatakuasi katika jambo jema, basi peana ahadi 
nao na uwatakie maghufira kwa Mwenyezi Mungu. 
Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa maghufira, 
Mwingi wa rehema. 

13. Enyi mlioamini! Msifanye urafiki wa ndani 
na watu ambao Mwenyezi Mungu amewakasirikiaj 
na wamekata tamaa ya (kupata thawabu za) Akhera 
(kwani wanajijua vizuri kuwa wanafanya mabaya) 
kama walivyokwishakata tamaa makafiri 
waliokwishazikwa. 




’t 

'.Ati 

©«&& 

t'yt 'y V Z' 

<*» 7 S'i 'ii.'f 

4A)I 3 

OS 

il 


10. Tazama uadilifu wa Uislamu. Kuwa wakija Madina wanawake wa kikafiri wanaioka Makka, na waume 
zao wako Makka, wakamwambia Mtume kuwa wamesilimu, basi asiwapokee tu Mtume; bali awafanyie mtihani 
barabara mpaka umdhihirikie Uislamu wao ndipo awachukue; na akiwachukua awapelekee mahari yao waume zao 
makafiri — awapelekee fedha walizowaolea. Kuna insafu zaidi kuliko hii? Na Mtume aliwafanyia. Na mmoja 
katika wanawake hao ni Bibi Ummu Kulthum binti Uqba bin Aby Muayt — baba yake alikuwa kafiri mwenye 
chuki kubwa kabisa juu ya Mtume na Waislamu wote. 

Na makaftri wakaambiwa nao wakiwaoa wake wa Waislamu — walioko ukafirini huko — walete mahari yao. 
Lakini hawakukubali. Basi Mtume akawa anawalipa Waislamu hawa — walionyimwa haki ya mahari yao — 
alikuwa anawalipa katika pesa zinazopatikana katika ngawira (nyara), kama ilivyo katika Aya 11 hapa. Wala 
hakuwalipizia kisasi makaiiri kuwa na sisi hatutakuleteeni mahari ya wake zenu waliokuja kwetu, maadamu nyinyi 
mnakataa kutoa. Hapana kulipa mabaya. Mmoja katika hao wanawake waliomili ukafinni ni mke wa Sayyidna 
Umar bin A 1 Khattab — Qureyba binti Aby Umayya, mtoto wa shangazi lake Mtume ndugu wa kuumeni wa 
mkewe Mtume, Bibi Hind binti Aby Umayya. Katika wanawake waliokuwa wazuri sana wa sura. Mwisho alirejea 
Uislamuni, akaolewa na Sayyidna Muawiya. 

12. Baadhi ya ahadi hizi walizokuwa wakipewa wanawake, walikuwa wakipewa wanaume vile vile, kabla ya 
hapa na baada yake 

13. Wakubwa wa Kiyahudi walikuwa na yakini kuwa wataingia Motoni tu kwani walikuwa wana yakini kuwa 
wanakwenda kinyume na Mtume kwa inda tu. 


695 



JUZUU 28 QAD SAMIA 



Ina A)a 14 


SURATUS SAFF Ina Makara 2 

(Imeteremka Madina) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Vinamtukuza Mwenyezi Mungu vilivyomo 
mbinguni na vilivyomo ardhini; na Yeye ni Mwenye 
nguvu, Mwenye hikima. 

2. Enyi mlioamini! Mbona, (kwa nini) 
mnasema msiyoyatenda? 

3. Ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi 
Mungu kusema msiyoyatenda. 

4. Kwa yakini Mwenyezi Mungu anawapenda 
wale wanaopigana katika njia yake, safusafu, (mkono 
mmoja); kama kwamba wao ni jengo lililokamatana 
bara bara. 

5. Na wakumbushe, (Nabii) Musa 
alipowaambia watu wake: “Enyi watu wangu! 
Mbona, (kwa nini) mnaniudhi, hali mnajua kuwa 
mimi ni Mtume wa Mwenyezi Mungu (niliyeletwa) 
kwenu?” Basi walipoendelea na uovu wao, 
Mwenyezi Mungu aliziachilia nyoyo zao zipotoke 
(kama walivyotaka wenyewe); na Mwenyezi Mungu 
hawaongoi watu waovu (wenye kutoka katika taa 
yake). 

6. Na (wakumbushe) aliposema (Nabii) Isa 
bin Mariamu (kuwaambia Mayahudi); “Enyi wana 
wa Israili! Mimi ni Mtume wa Mwenyezi Mungu 
kwenu, nisadikishaye yaliyokuwa kabla yangu katika 
Taurati, na kutoa habari njema ya Mtume atakayejia 
nyuma yangu ambaye jina lake litakuwa Ahmad. 
(Muhammad. Na maana ya majina mawili yote haya 
ni moja. Maana yake Mwenye kushukuriwa kwa 
maneno yake mazuri na vitendo vyake vizuri na kila 
chake kwani vyake vyote ni vizuri). Lakini 
alipowajia kwa hoja zilizo wazi, walisema: “Huu ni 
udanganyifu uliyo dhahiri.” 


osfc^sMef&sM 1» — 

_ * t'* ’ ? 

hi 


^ pkJJ. «*» 1 Jjhj 

. , 5 "*? 17 


_ >7 ^‘»7 


2 , 3 . Katika mambo yanayomuudhi Mwenyezi Mungu kweli kweh ni kuwa mtu maneno yake mazuri, na 
vitendo vyake ni vibaya — anadanganya watu. 

4. Mwenyezi Mungu anataka Waislamu wote wawe mkono mmoja katika kuuendesha Uislamu mbele. 


696 





JUZUU 28 


AS-SAFF 161) 


QAD SAMIA 


7. Na ni nani dhalimu mkubwa wa nafsi yake 
kuliko yule anayemzulia Mwenyezi Mungu uwongo, 
na hali anaitwa katika Uislamu? Na Mwenyezi 
Mungu hawaongoi watu madhalimu (wa nafsi zao). 


«5 AvjSJiM *&*&&& 


8. Wanataka kuzima nuru ya Mwenyezi 
Mungu (ya Uislamu) kwa vinywa vyao; na 
Mwenyezi Mungu atakamilisha nuru yake ijapokuwa 
makafiri watachukiwa. 

9. Yeye ndiye aliyemtuma (aliyemleta) Mtume 
wake (Nabii Muhammad) kwa uwongofu na kwa 
dini ya haki ili kuifanya ishinde dini zote, ijapokuwa 
washirikina watachukiwa. 

10. Enyi mlioamini! Je! Nikujulisheni biashara 
itakayokuokoeni na adhabu iumizayo? 

1 1 . (Basi biashara yenyewe ni hii): Muaminini 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake, na piganieni dini 
ya Mwenyezi Mungu kwa mali zenu na nafsi zenu, 
haya ni bora kwenuj ikiwa mnajua (kuwa ni bora, 
basi fanyeni) 

12. (Mkifanya haya) Atakusameheni dhambi 
zenu na atakuingizeni katika Mabustani yapitayo 
mito mbele yake na (atakupeni) maskani mazuri 
mazuri katika Bustani za milele: huku ndiko kufuzu 
kukubwa 

13. Na (atakupeni) kingine mnachokipenda: 
Nayo ni nusura itokayo kwa Mwenyezi Mungu na 
ushindi ulio karibu! Na wapashe habari njema 
Waislamu. 

14. Enyi miioamini! Kuweni wasaidizi wa 

(kutangaza dini ya) Mwenyezi Mungu, kama 
alivyosema Isa bin Mariamu kuwambia wafuasi 
(wake maneno haya): “Ni nani wasaidizi wangu kwa 
ajili ya (kutangaza dini ya) Mwenyezi Mungu?” 
Wafuwasi wakasema: “Sisi ni wasadizi wa 

(kutangaza dini ya) Mwenyezi Mungu.” Basi taifa 
moja la wana wa Israili liliamini, na taifa jingine 
lilikufuru; basi tukawatia nguvu wale walioamini juu 
ya maadui zao na wakawa wenye kushinda. 


<**> I J k fP 1 

p-* 

6jA-it4u J i&oj 

i jA=v yj ji»: 
©£i2> liljj 


J 


ss cs» & saw & $j 

tijP&M js 

m&te u evi zj\ , 

k 


8,9. Mwenyezi Mungu anabashiri kuwa Uislamu utakwenda mbele tu hata wakipania vipi makaftri kuupinga. 
Makadiyani Katika Aya waliyifanya ya 10 wametia ukafiri wa kumdaia Unabii Isa huyo mtu wao, na kusema 
ametajwa na Mtume kwa jina la Masihi aliyeahidiwa. Tumebainisha katika Aya ya 113 ya Suratul Bagarah 
uwongo na ukafiri huu, na katika Aya nyengine. Sasa huko kumtaja kwao Ibni Jarir na Razy ni kutaka kuzua tu 
na kupoteza Waislamu. 

11-14. Yanatajwa mambo mazuri kabisa ya kufanya, na nini tunza (tuzo) yake. Basi cheza mchezo huu wa 
kheri apate Mola wako kukutunza (kukutuza). 


697 


47 



Ina Aya II SURATUL JUMUA Ina Makara 2 

(Imeieremka Madina) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1 . Vilivyomo katika mbingu na vilivyomo 
katika ardhi vinamtukuza Mwenyezi Mungu, 
Mfalme, Mtakatifu, Mwenye nguvu, Mwenye 
hikima. 

2. Yeye ndiye aliyeleta Mtume katika watu 
wasiojua kusoma, anayetokana na wao, awasomee 
Aya zake na kuwatakasa na kuwafunza Kitabu na 
Hikima, (ilimu nyinginezo). Na kabla ya haya 
walikuwa katika upotofu (upotevu) ulio dhahiri 

3. Na (amemleta) kwa wengine miongoni 
mwao walio bado kuungana nao. (Nao ndio sisi 
Waislamu tuliokuja nyuma). Na yeye (Mwenyezi 
Mungu) ni Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 




2-4. Tunatajiwa fadhila za kuletwa Nabii Muhammad (s.a.w.). Basi Alhamdu Lillaht — Iladhy Hadaana 
Lihaadha Wamaa Kunnaa Linahiadiya Lawlaa Anhadaanallah. 

3. Makadayani Kauka Aya hii waliyoifanya ya 4 wametia ukaiiri wa kugeuza maneno yyMwenyezi Mungu na 
Mtumewe ili wampachikie Utume miu wao. Mara yeye (a) Mtume tu, mara yeye (b) Ndiye Nabii Isa, mara (c) 
yeye ndiye Mahdi, fnara (d) yeye Khalifa. Na ukaftri wote huo tumekwisha kuujibu. Sasa wanasema yeye ni 
Muajemi kama Salmanul Farsy. 

Aya hii kama tunavyoiona — na kama wanavyoiona — inataja Uma wa watu wasiokuwa Waarabu watakaofuata 
Uislamu baada ya kufuata hao Waarabu; na Mtume amesema kuwa Mafursi (Maajemi) watakuwa wa mbele katika 
jambo hili la kufuata Uislamu; hakusema katika kupata Utume. Basi Mafursi wote wangekuwa Mitume! Ama 
wazandiki kweli kweii Hawamuogopi Mwenyezi Mungu chembe, katika kutaka kupoteza Waislamu. Ama kani 
yao kubwa kabisa katika kutaka kuwapoteza Waislamu. Hata mwenye Ruuhul Maany — tafsiri wanayojidai 
kuitegemea — katika sahifa 83 ya Juzuu 28 ameitaja Hadithi hiyo ya Mtume kwa wingi, (Jam-u = plural) kuwa 
Mtume amesema: “Hata Uislamu ungekuwa uko katika nyota ya THUREYYA, wangeupata watu hawa wa 
Kifursi.” Akasema kuwa hivi ndivyo AI-Bukhari, Attirmidhi, Annasai na wengineo wote walivyopokea. Na vivi 
hivi ndivyo Imam Ash Shawkany katika Sahifa 220 ya Juzuu ya $ ya tafsiri yake apayoifasiri kwa Hadithi za 
Mtume, inayoitwa Fat-hul Qadir alivyoitaja Hadithi hii kwa wingi: “ Rijaalun Min Abnaai Faris” ( = Watu katika 
Maajemi). Hakusema “ Rajulun ” — Mtu mmoja tu. Akasema kuwa hivi ndivyo alivyopokea Al-Bukhari, Muslim, 
Said bin Mansur na Ibni Mardawayhi. Wao wametaja upokezi wa mtu mmoja tli awe huyo mtu wao. Mafursi 
wangapi wanavyoni wakubwa wa Kiislamu wasiokuwa na mfano, kwa nini wasiwe wao, awe yeye anaejipa sasa 
Ufursi? Maimamu wa ilmu zote za Kiislamu walikuwa hao Mafursi aliowataja Mtume; wala hapana mmoja katika 
hao aliyejidai Utume. Nitamtaja Imam mmoja tu katika kila namna moja ya ilimu katika ilhnu za Kiislamu: 

Katika Ilimu ya Kuisoma Qurani, Ibni Kathyr; katika iltmu ya Kuifasiri Qurani, Ibni Jaryr; katika Ilimu ya 
Hadithi, A 1 Bukhary; katika Ilimu ya Tarikhi ya Mtume, Ibni Is-haq; katika Ilimu ya Tarikhi ya Kiarabu, Abu 
Ubcyda; katika Ilimu ya Fiqh, Abu Hanyfa; katika Ilimu ya Lugha ya Kiarabu, A 1 Fayruuzabaadhy; katika Ilimu 
ya Nahw, Sybawayhi; katika Ilimu ya Sarf, A 1 Kisai; katika Ilimu ya Tasawwuf, A 1 Hasan A 1 Bisry; katika Ilimu 


698 




JUZUU 28 


AL-JUMUA (62) 


QAD SAMIA 


4. Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu 
anayompa amtakayej na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye fadhila kuu. 


>. 




5. Mfano wa wale waliopewa Taurati, kisha 
hawakuichukua (kwa kuitumia) ni kama punda 
anayebeba vitabu vikubwa vikubwa (bila kupata 
nafuu kwavyo). Ni m-baya kabisa mfano wa watu 
waliozikadhibisha Aya za Mwenyezi Munguj na 
Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalimu. 


fii k 
'j&\ 

® gjiit 


6. Sema: “Enyi Mayahudi! Kama mnadai ya 
kuwa nyinyi ni wapenzi wa Mwenyezi Mungu 
pasipokuwa watu wengine, basi yatamanini mauti 
(mwendezenu Peponi kwa Mwenyezi Mungu), ikiwa 
mnasema kweli.^ 


I jZe-j yj, 'JjCa 

uS2f y,dh & i.. 4 

y-v •• . 1 


7. Lakini hawatayatamani kabisa kwa sababu ^ 

ya yale iliyoyatanguliza mikono yaoj na Mwenyezi **'"* & l 

Mungu anawajua madhalimu. 


8. Sema: “Hakika mauti haya 

mnayoyakimbia, bila shaka yatakutana nanyij kisha 
mtarudishwa kwa Mjuzi wa siri na dhahirij hapo 
atakujulisheni (yote) mliyokuwa mkiyatenda. ,, 

9. Enyi mlioamini! Kukiadhiniwa kwa ajili ya 
Sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja 
Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Kufanya hivi 
ni bora kwenu. Ikiwa mnajua (hivi basi fanyeni). 

10. Na itakapokwisha Sala, tawanyikeni katika 
ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu, na 
Mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi (ili 
msipate kufanya mabaya), ili mpate kufaulu. 


is&s& & ij sas$ . 
& Mfc 'JSfSZt I 

'iM Z# 3$ $6 

l'buij «JJjl 


ya Khati ya Kiarabu, Ibn Muqlah; katika Ilimu ya Kufundisha kuandika kwa ufasihi wa Kiarabu, Abdul Qadiri 
Jurjanyj katika Ilimu ya Kufundisha kutunga mashairi ya Kiarabu, A 1 Farraa. Katika Kuandika kwa ufasihi kw& 
mashairi ya Kiarabu, At Tughrai; katika Kuandika kwa ufasihi kwa Kiarabu si kwa mashairi, Ibnul Muqaffaa; 
katika Kusema kwa ufasihi kwa lugha ya Kiarabu, Wasil; katika kuandika hadithi kwa lugha ya Kiarabu, A 1 
Jaahidh. 

Na wengi mno kabisa kuliko hawa. Wala hakuna mmoja aliyedai Utume au aliyedaiwa Utume. 

5. Unatajwa ubaya wa kutofuata kheri unayoijua. 

9. Makadiyani Katika Aya waliyoifanya ya 10 wameingilia madhehebu Wala haiwakhusu kitu kuingia 
madhehebu ya watu; wala Mtume hakutaja idadi ya watu wa kusali Ijumaa. Bali kila Imamu wa madhehebu 
alijitahidi mwenyewe kwa ilimu yake na jitihada yake. Haiwakhusu kitu wao. 

9,10. Siku ya Ijumaa haikatazwi kufanya kazi, kinyume cha wanavyodhani baadhi ya watu. Wanaambiwa 
ukifika wakati wa kusali wende wakasali — sio wasifanye kazi kutwa. Na ikisha Sala watoke wakafanye kazi zao 
kama walivyokuwa wakifanya. Mayahudi ndio waliopewa mdhani wa kutofanya kazi Jumamosi. Waislamu 
hawakupewa amri hiyo wala hawakusunishiwa. 


699 


JUZUU 28 


AL-JUMUA (62) 


QAD SAMIA 


ii. Na wanapoiona biashara au mchezo 
wanavikimbilia hivyo, wakakuacha umesimama 
(peke yako unakhutubu pamoja na watu wachache 
kabisa wasiofuatia hayo). Sema: “Yaliyoko kwa 
Mwenyezi Mungu ni bora kuiiko mchezo na 
biashara. Na Mwenyezi Mungu ni Mbora wa watoa 
riziki.” 



II. Walifanya makosa siku mojn — wakatoka baadhi yao, na Mtume anakhutubu. Basi wanalaumiwd hivi. 
Haifai mtu kuondoka katika jambo la kheri ila kwa dharura kubwa. Na wao hawakuwa na dharura hiyo wakati huo. 


700 



JUZUU 28 



-'-, ' — iSMHBBiBBMBBaiBHaanBaai 


'&&$> (urj »ro *^ v 


QAD SAMIA 




'. •*nO'-t •'toor ■i»..«. - .w , ■*-- • 

i_ • \ir\ r* vj • -k*~i .mr'u • »^, ,'' i. • -i *•. i> k ." ~ m jj r. i> i ’ 


.'•v - Vi^ 




Ina Aya II 


SURATUL MUNAAFIQUN 
(Imeteremka Madina) 


Ina Makara 2 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Wanapokujia wanafiki, husema: 
“Tunashuhudia ya kuwa kwa yakini wewe ni Mtume 
wa Mwenyezi Mungu.” Na Mwenyezi Mungu 
anajua kuwa wewe ni Mtume wake na Mwenyezi 
Mungu anashuhudia ya kuwa hakika wanafiki ni 
waongo, (wanasema wasiyoyasadiki). 

2. Wamevifanya viapo vyao ndizo ngao za 
kujikingia, wakajikinga na kupitishwa njia ya 
Mwenyezi Mungu. Kwa hakika ni mabaya kabisa 
waliyo kuwa wakifanya. 

3. Na hayo ni kuwa waliamini, kisha 
wakakufuru; kwa hivyo muhuri umepigwa juu ya 
nyoyo zao; kwa hivyo hawafahamu lolote. 

4. Na unapowaona, miili yao inakupendeza, 
na kama wakisema, unasikiliza usemi wao (kwa vile 
unavyopendeza); lakini wao ni kama boriti 
zilizotegemezwa; (wamekaa magogo tu hapo, 
hawafahamu lolote); wanadhani kila kishindo 
(kinachozuka) ni juu yao, (ni cha kuwatafuta wao). 
Hao ni maadui, jihadhari nao. Mwenyezi Mungu 
awaangamizilie mbali! Vipi wanapotoka na haki! 

5. Na wanapoambiwa: “Njooni ili Mtume wa 
Mwenyezi Mungu akuombeeni msamaha (kwa 
makosa yenu mliyoyafanya)’’ huvigeuza vichwa vyao 
(kwa kuonyesha kuwa hawataki); na unawaona 
wanajizuia na wakijiona wakubwa. 

6. Ni sawa kwao ukiwatakia msamaha au 
usiwatakie msamaha, Mwenyezi Mungu 
hatawasamehe; hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi 
watu maasi (wenye kutoka katika taa yake). 




, <51 1 

al 

©sto: 

“■p&jsat 

© 

i&J'j&Jl&iWSplte/si i 

•)** 'Vt* .y£< <ll . 

<u>l SjijS & 


I. Sura hii inataja baadhi kidogo ya habari za wanafiki na baadhi ya mambo waliyokuwa wakimfanyia Mtume 
na Masahaba. 


701 


jj'JsJS) 





JUZUU 28 


AL-MUNAAFJOUN (63) 


QAD SAMIA 


7. Hao ndio wanaosema: “Msitoe mali kwa 
ajiii ya wale walioko kwa Mtume wa Mwenyezi 
Mungu ili waondokelee mbali (hapa nchini kwetu, 
Madina).” Na hazina za mbingu na ardhi ni za 
Mwenyezi Mungu; lakini wanafiki hawafahamu. 


c §*> dwi <Jjs j 


8. Wanasema: “Tukirudi Madina, Mwenye 
utukufu atamfukuza mnyonge,” (yaani hilo kubwa 
lao la unafiki linaloitwa Abdalla bin Ubay litamtoa 
Mtume). Na utukufu hasa ni wa Mwenyezi Mungu 
na Mtume wake na wa Waislamu; lakini wanafiki 
hawajui. 

9. Enyi mlioamini! Yasikusahaulisheni mali 
yenu wala watoto wenu kumkumbuka Mwenyezi 
Mungu; Na wafanyao hayo, hao ndio wenye 
kuhasirika. 

10. Na toeni katika yale tuliyokupeni, kabla 
mmoja wenu hayajamjia mauti, kisha akasema: 
“Mola wangu! Huniakhirishi muda kidogo (tu) 
nikatoa sadaka na nikawa miongoni mwa watendao 
mema?” 

11. Lakini Mwenyezi Mungu hataiakhirisha 
nafsi yoyote inapokuja ajali yake; na Mwenyezi 
Mungu anazo habari za mnayoyatenda (yote). 


m9 

f^j> 

Hjf i'fSSa 

J li^ Cli aSl^Si $ 

I 


9,10. Walicho nacho lazima watowe au waiakuja kujuta wakati ambao kutubia kwao hakutawafaa kitu. 


702 




Ina Aya 18 SURATUT TAGHAABUN Ina Makara 2 

(Imeteremka Madina) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1 . Kinamtukuza Mwenyezi Mungu kila 
kilichomo mbinguni na kilichomo ardhini; ufalme ni 
wake, na sifa njema ni zake, na yeye ni Mwenye 
uweza juu ya kila kitu. 

2. Yeye ndiye aliyekuumbeni (nyote).Na kuna 
wengine wenu ni makafiri na wengine wenu ni 
Waislamu. Na Mwenyezi Mungu anayaona (yote) 
mnayoyafanya. 

3. Ameumba mbingu na ardhi kwa haki; na 
akafanya sura zenu, kisha sura zenu (hizo) 
akazifanya nzuri. Na marejeo ni kwake. 

4. (Mwenyezi Mungu) anajua vilivyomo 
mbinguni na ardhini, na anajua mnayoyaficha na 
mnayoyatangaza; na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa 
yaliyomo vifuani, (seuze yaliyo dhahiri). 

5. Je! Haikukujieni habari ya wale 
waliokufuru zamani huko; na wakaonja ubaya wa 
mambo yao? Na wao wana adhabu iumizayo (mpaka 
sasa na mpaka Kiama). 

6. Hayo ni kwa sababu Mitume wao walikuwa 
wakiwajia kwa hoja waziwazi; lakini wakisema: 
“Oh! Watu wenzetu ndio watuongoze?” Kwa hivyo 
walikanusha na wakageuka upande. Na Mwenyezi 
Mungu si muhitaji; bali Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye kujitosha, Mwenye kusifiwa. 

7. Waliokufuru wanadai kuwa hawatafufuliwa. 
Sema: “Kwa nini? Kwa haki ya Mola wangu nyinyi 
lazima mtafufuliwa; kisha lazima mtajulishwa 
mliyoyatenda (na mlipwe kwayo). Na hayo ni sahali 
kwa Mwenyezi Mungu.” 




6 gjpjSJi L L Au 
© li'fi d? * vA^jt UJJ 1 

>4Uj ^ & a ii 

(S^ 

W‘r&+Zti£& pSa&fys 


8. Basi Muaminini Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake na nuru tuliyoiteremsha, (Qurani). Na 
Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda 
yote. 



703 


JUZUU 28 


AT-TAGHAABUN (64) 


QAD SAMIA 


9. (Kumbukeni) siku atakayokukusanyeni kwa 
ajili ya siku ya Makusanyiko (ya viumbe vyote). 
Hiyo ni siku ya hasara (kwa wabaya). Na mwenye 
kumuamini Mwenyezi Mungu atamfutia maovu yake 
na atamwingiza katika mabustani (peponi) yapitayo 
mito mbele yake, wakae humo milele, huko ndiko 
kufaulu kukubwa. 

10. Na wale waliokufuru na wakakadhibisha 
Aya zetu, hao ni watu wa Motoni, watakaa humo 
daima, nayo ni marejeo mabaya. 

1 1 . Haufiki msiba wowote ila kwa idhini ya 
Mwenyezi Mungu, na anayemuamini Mwenyezi 
Mungu huuongoza moyo wake (kwendea maliwaza 
mazuri). Na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila 
kitu. 

12. Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini 
Mtume. Mkipuuza (hapana lawama juu yake). Juu 
ya Mtume wetu ni kufikisha tu kuliko waziwazi. 
(Naye amekwisha kukufikishieni). 

1 3. Mwenyezi Mungu, hakuna aabudiwaye kwa 
haki ila Yeye tu. Na Waislamu wamtegemee 
Mwenyezi Mungu tu. 

14. Enyi miioamini! Kwa yakini baadhi ya 
wake zenu na watoto wenu ni maadui zenu; basi 
jihadharini nao; na mkiwasamehe na kupuuza 
(yaliyopita) na kuyafuta (kabisa katika nyoyo zenu, 
basi Mwenyezi Mungu atafurahi) kwani Mwenyezi 
Mungu ni Mwingi wa kusamehe (na) Mwingi wa 
kurehemu. 

i$. Bila shaka mali zenu na watoto wenu ni 
jaribio (kwenu, mtihani kutazamwa mtakhalifu amri 


UjCi Pi \ Wsi & 

£i-rj)ur> (2 

© '&•.$ & A ^ 

\JQ\jm I 'W-b' y 
®&£\p3<[$; J '& CSt,‘ 

®u%ts2\ 

uC .^jjSits p '&£ 

& <3? B&tf ; «2$; 


isi; -fei j&w j tsi 


11. Wanazidi kuambiwa watu wasiitakidi marogo wala kama haya; wakati wanapofikwa na yanayowaflka 
ikawa mbio kwa warogaji na warogowaji. Yasiwe haya. Mambo yote yamo katika Mkono wa Mwenyezi Mungu. 
Wakikushituwa Wewe sishituke 

Yupi awezaye Kupitisha lake 

Wakiwa na lao Mungu ana yake. 


Basi natutuwe nyoyo zetu 

Tabaradi Nguvu za Mungu ni bora 

Hazifldi Nyingi za watu busara 

Halirudi Landikwalo na Qudura. 

Tushike haya yaliomo katika Aya ya 1 1 na ya 1 3 za Sura hii na ya namna hii na mengineyo yaliyomo katika 
Sura nyingine. 

14,1$. Inataka mtu ashike mizani barabara. Akipe kila kitu haki yake. Na mara nyingi — kwa ajili ya 
kupenda sana mtu mali — anavunganyiza haki za watu kwa ajili ya kuongeza mali yake. Na vile vile kwa ajili ya 
kupenda watoto wake, ndio ananyang’anya huku, akapokonya huko, akamegua hapa, akabwakuwa kule Baai 
naogope kutawaliwa na mapenzi ya mali na watoto mpaka yakamflkisha au yakamsogeza katika daraja hii au chini 
kuliko daraja hii, seuze zaidi. 


704 


JUZUU 28 


AT-TAGHAABUN (64) 


QAD SAMIA 


za Mwenyezi Mungu kwa ajili yao au mtafuata amri 
zake). Na kwa Mwenyezi Mungu kuna ujira 
mkubwa kabisa. 

16. Mcheni Mwenyezi Mungu muwezavyo, 
(mwisho wa jitihada yenu). Na sikilizeni 
(mnayoambiwa) na tiini na toeni (katika njia za 
kheri); itakuwa kheri kwa nafsi zenu. Na wenye 
kuepushwa na ubakhili wa nafsi zao, hao ndio wenye 
kufaulu. 

17. Mkimkatia Mwenyezi Mungu sehemu nzuri 
(katika mali zenu, mkazitoa katika njia za kheri) 
atakuzidishieni na atakughufirieni. Na Mwenyczi 
Mungu ndiye atoaye thawabu nyingi, Mpole 

18. Ajuaye siri na dhahiri, Mwenye nguvu, 
Mwenye hikima. 



ij&f 5 sZuS js£*n C Sujgg 


/ 


705 




/m Aya 12 


SURATUT TALAQ 
( Imeteremka Madina) 


Ina Makara 2 


K\va jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa, na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

i . Ewe Mtume (wa Mwenyezi Mungu)! 
Mtakapotoa talaka kwa wanawake (mtakapowaacha) 
toeni talaka katika wakati wa eda zao. (Yaani 
waacheni wakati wa'tahara zao ambazo katika tahara 
hizo hamkuwahi bado kuwaingilia. Huna ruhusa 
kumuacha saa utakayo tu). Na fanyeni hisabu ya 
(siku za) eda, (zisije zikesha kabla hamjawarejea). 
Na Mcheni Mwenyezi Mungu, Mola wenu. 
Msiwatoe katika nyumba zao wala wasitoke 
wenyewe. (Mwanamke akiwachwa asitoke katika 
nyumba hiyo; akae papo hapo kwa kulishwa na 
kuvishwa mpaka eda ishe); Ila wakifanya jambo la 
ufasiki ulio wazi, (hapo ndio wanaweza kutolewa). 
Na hii ni mipaka ya Mwenyezi Mungu. Na 
anayeiruka mipaka ya Mwenyezi Mungu basi 
amejidhulumu nafsi yake. Hujui (sababu ya 
kuamrishwa haya): labda Mwenyezi Mungu 

atatokezesha jambo jingine baada ya haya (yaani 
jambo la kupatana). 



I. Sura hii mataja habari nyingi ziiizokhusiana na Talaka. Na lalaka kama aiivyosema Mtume dhahiri shahiri 
katika Hadithi zake — na kama ilivyo katika dhahiri ya Qurani — ni Halali asiyoipenda Mwenyezi Mungu. 

Imewekwa itokee itakapotokea dharura — iwe kama dawa, si chakula. Na wenye kuoana wa kikwetu 
wameifanya talaka ndicho chakula cha ndoa, lazima kutokea kwa kila mwenye kuoa. 

Basi hapa zinatajwa kidogo sharti za kuacha: 

(t) Fatalliquuhunna Liiddatihinn: 

Na Mtume alifasiri tamko hili kwa kuwa hapana ruhusa kumwacha mwanamke anapokuwa yumo (a) Miezini au 
yumo (b) Katika Tahara, iakini wamepata kuonana katika Tahara hiyo. 

Mwanamume akipandwa na hamaki akataka kumuacha mkewe hana ruhusa kumwambia: “Nimekuacha.” 
Lazima amuulize kwanza yumo Miezini, (katika Hedhi) au Safi. Akiwa yumo Miezini hana ruhusa kumuacha. 
Akimuacha atapata dhambi. Waia mtu asiyaonee ajabu haya. Haya yanatajwa katika vitabu vyote vya Fiqhi, 
vikubwa na vidogo — hata katika kijitabu kidogo hiki cha Safina. 

Kama yumo Miezini basi itampasa angojee mpaka aingie katika Tahara ndipo amuache. Na wakati huo 
hawataachana tena kwani shetani atakuwa kisha kuruka zamani. 

Na ikiwa yumo katika Tahara waliyoingiliana, basi lazima angojee mpaka Tahara hiyo ishe aingie Myezini, ishe 
ada yake ya mwezi aingie katika Tahara. Kabla ya kuingiliana amuache. Wala hawataachana vile vile kwani shetani 
atakuwa ameruka zamani. 

(II) Laa Tukhrijuuhunna Min Buyuutihinna: 

Msiwatoe katika majumba yao. Yaani ukimuacha mke huna ruhusa kumtoa nyumbani. Asalie kauka nyumba 
hiyo hiyo kwa kula na kupewa nguo mpaka eda yake ishe, kama ilivyo vile vile katika Aya ya 6 na ya 7 za Sura hii 
hii. 


706 



JUZUU 28 


AT-TALAO (65) 


OAD SAMIA 


2. Basi wanapofikia muda wao, ima 
(warejeeni) muwaweke kwa wema, au farikianeni 
nao kwa wema; na mshuhudishe mashahidi wawili 
waadilifu miongoni mwenu. Na simamisheni 
ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hivyo 
ndivyo anavyoagizwa yule anayemuamini Mwenyezi 
Mungu na siku ya mwisho. Na anayemuogopa 
Mwenyezi Mungu, (Mwenyezi Mungu) 
humtengenezea njia ya kuokoka (katika kila balaa) 

3. Na humpa riziki kwa namna asiyoitazamia, 
(asipopatazamia). Na anayemtegemea Mwenyezi 
Mungu, Yeye humtoshea. Kwa yakini Mwenyezi 
Mungu anatimiza kusudi lake (lolote alitakalo; 
hakuna wa kumpinga). Hakika Mwenyezi Mungu 
amekwisha kiwekea kila kitu kipimo chake. 

4. Na wale waliokoma na kutoka hedhi 
miongoni mwa wartawake wenu, ikiwa mnayo shaka 
(katika muda wao wa Eda), basi muda wa eda yao ni 
miezi mitatu, na (pia ndiyo eda kwa wale) ambao 
hawajapata hedhi bado. Na wanawake wenye mimba 
eda yao ni mpaka watakapozaa. Na anayemwogopa 
Mwenyezi Mungu, (Mwenyezi Mungu) humfanyia 
mambo yake kuwa mepesi. 

5. Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu 
aliyoiteremsha kwenu. Na anayemuogopa Mwenyezi 
Mungu humfutia maovu yake na humpa ujira 
mkubwa. 


£2 Zijii 

V Zrt bjjZtj 

fo‘j>j?l S>\ .Kllfc 

©bJj 

h\ 1441 dAVi 
«jsf 


Mume ndiye ajitenge chumba mbali na choo mbali. Ikiwa hapana nafasi, basi atoke yeye mume, akatafute 
nyumba nyingin. 1 ya kukaa mpaka ishe eda ndiyo bibi atoke na achukue vyake. Na wala hatawahi kutoka kwani 
pengine watakuwa wamekwisha kurejeana. Inataka awe shetani mkubwa huyo, hata muda wa miezi mitatu kuwa 
bado tu hajawatoka! Basi hii ndiyo Laalla Llaaha Yuhdiihu Baada Dhaalika Amraa. 

(III) W'aahsul Idda: 

Wadhibiti siku za eda ili warejeane kabla ya kumalizika. 

2. Katika Aya nyingi za Sura hii Mwenyezi Mungu anawabashiria watu wa kheri kuwa watatengenekewa 
duniani na Akhera. 

4. Zinatajwa namna za kwisha eda ya mwanamke aliyeachwa. Namna zake 5: 

(a) Ikiwa kisha kupindukia myaka ya kuingia mezini. Basi eda yake humalizika mezi mitatu tangu 
kuwachwa. 

(b) Na vile vile mwanamke mdogo asiyeingia miezini bado. 

(c) Na vile vile — ulamaa wengine wansema — aliyezuwilika kabla ya wakati. 

(d) Na mwenye mimba inamalizika eda yake kwa kuzaa hiyo mimba yake, japo itachukua muda mrefu 
kabisa au muda mfupi kabisa, japo wa papo kwa papo — baada ya kuachwa tu mara akazaa. Basi eda yake 
imekwisha. Anaweza kuolewa papo hapo. 

(e) Ama mwanamke anayeingia mtezini yeye inakwisha eda yake kwa Thalathata Quruu kama 
alivyosema Mwenyezi Mungu katika Aya ya 228 ya Suratul Baqarah. Na hizi Kurui Tatu zina khitilafu. Kwa 
madhehebu ya Kishafti maana yake Tahara Tatu, na kwa madhehebu ya $ihanafi na Kiibadhi Hedhi Tatu. 

Kwa Kishafti: Akiachwa mwanamke katika Tahara. Basi ikimalizika Tahara hiyo, ikamalizika nyingine, 
ikamalizika nyingine ya Tatu, basi papo hapo anaweza kuolewa. 

Na kwa Kiibadhi na Kihanafi: Akiachwa katika Tahara; basi akimaliza Hedhi itakayokuja, akamaliza nymgine, 
akamaliza nyingine tena, ndipo eda yake itakapokwisha. 


707 


JUZUU 28 


AT-TALAO (65) 


QAD SAMIA 


6. Wawekeni humo humo mnamokaa nyinyi, 
kama mpatavyo (ijapokuwa mumewawacha; 
maadamu eda yao haijesha). Wala msiwadhuru kwa 
kuwatia dhiki. Na kama wakiwa na mimba, 
wagharimieni mpaka wajifungue. Na kama 
wakikunyonyesheeni, basi wapeni ujira wao. Na 
shaurianeni kwa wema. Na kama mkiona udhia 
baina yenu, basi amnyonyeshee mwanawe 
(mwanamke) mwengine. 

7. Mwenye wasaa agharimu kadiri ya wasaa 
wake; na yule ambaye amepungukiwa riziki yake, 
atoe katika kile alichopewa na Mwenyezi Munguj 
Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu yoyote ila kwa 
kadiri ya alichompa. Atajaalia Mwenyezi Mungu 
baada ya dhiki faraji. 

8. Na miji mingapi iliyovunja amri ya Mola 
wake na Mitume yake, basi tuliihisabia hisabu 
ngumu na tukaiadhibu kwa adhabu kali. 


9. Basi ikauonja ubaya wa mambo yake; na 
mwisho wa mambo yao ilikuwa hasara. 

10. Mwenyezi Mungu aliwaandalia adhabu kali. 
Basi mcheni Mwenyezi Mungu, enyi wenye akili, 
mlioamini! Hakika Mwenyezi Mungu 
amekuteremshieni Ukumbusho 

11. Mtume anayekusomeeni Aya za Mwenyezi 
Mungu zinazobainisha (kila linalohitajiwa), ili 
kuwatoa wale walioamini na wakatenda mema; 
kuwatoa katika giza kuwapeleka katika nuru. Na 
anayemuamini Mwenyezi Mungu na kutenda mema 
atamuingiza (Mwenyezi Mungu) katika Pepo 
zipitazo mito mbele yake; wakae humo milele; na 
Mwenyezi Mungu amekwishampa riziki nzuri. 

12. Mwenyezi Mungu ni yule ambaye 
ameziumba mbingu saba, na ardhi kuwa mfano wa 
hizo. Amri (zake) zinashuka baina yao, ili mujue 
kwamba Mwenyezi Mungu ni Mwenye uweza juu ya 
kila kitu, na kwamba Mwenyezi Mungu 
amekizunguka kila kitu kukijua (vilivyo kwa ilimu 
yake). 


4U 













trJj <%***• ^4— ' 6^ \ 





708 


s{8*« 


JUZUU 28 QAD SAMIA 



Ina Aya 12 SURATUT TAHRYM Ina Makara 2 

(Imeteremka Madina) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Ewe Mtume! Mbona (Kwa nini) 
unaharimisha alichokuhalalishia Mwenyezi Mungu! 
Unatafuta radhi za wake zako (ndiyo maana 
ukafanya hivi)? Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
kusamehe, Mwenye kurehemu. 

2. Hakika Mwenyezi Mungu amekupeni 
Sharia ya kufungua viapo vyenu; na Mwenyezi 
Mungu ni Mola wenu, naye ndiye Mjuzi, Mwenye 
hikima. 

3. Na wakumbushe wakati Mtume 
alipomwambia mmoja wa wake zake jambo la siri; 
(na yule mkewe akalitangaza). Basi (mke yule) 
alipoiitangaza, na Mwenyezi Mungu akamdhihirishia 
(Mtume wake kuwa huyu bibi ameitangaza siri) 
Mtume alimjuvya (huyu bibi) sehemu ya yale 
(aliyoyasema) na akaacha sehemu nyingine. Basi 
alipompasha (mkewe) habari hii, alisema (yule 
mkewe): “Nani aliyekupa habari hii?” (Mtume) 
akasema: “Amenipa habri hii yule aliye Mjuzi (wa 
kweli), Mwenye habari (ya kila jambo). M 

4. (Na waliokuwa na wivu zaidi katika wake 
zake ni Bibi Aisha na Bibi Hafsaj basi Mwenyezi 
Mungu aliwaambia hivi); Kama nyinyi mtatubia 
kwa Mwenyezi Mungu, (basi inataka mfanye upesi 
upesi) kwani nyoyo zenu zimemili upande kidogo. 
Na kama mtasaidiana juu yake (Mtume kumuudhi 
kwa mambo ya nyumbani, Mwenyezi Mungu 
atakuwa pamoja naye juu yenu). Kwani Mwenyezi 
Mungu ni kipenzi chake, na Jibrili na Waislamu 
wema wote; na zaidi ya hayo Malaika pia watasaidia. 


■ 2=3 

yrjLi «yil j * 

oJW 

‘ ^'jj' (J ' jwi j' s 

jji a> i*i f j csis 

$ 2 1 OtS .'ii 3 (jtf ^ 


.C&3 ii ^ 

k* *iul Ui J 

©■S^ 


2. Wanawake ni wanawake tu. Mtume akisema kattka Hadithi zake Sahiht kuwa hakutokea mwanamke aliye 
kamili katika kila kitu, tangu ulimwengu ulipoanza mpaka utamalizika, istpokuwa wanawake WANE tu — Bibi 
Fatma na Bibi Khadija na Bibi Maryam na Bibi Asiyah. Basi hata hao wake zake Mtume walikuwa mara nyingi 
wakimtaabisha, hasa mabibi wawili hawa — Bibi Aysha na Bibi Hafsa — kama tlivyo katika Aya hii na ya 4. Na 
hawa wawili na wengine nao waiiosaiia, wakafanyiwa ukali katika Aya ya 5 ya Sura hii hii na katika Aya ya 28 ya 
Suratul Ahzab na penginepo. Lakini wakarejea upesi, na Mwenyezi Mungu akafurahi nao, akawapa radhi, kama 
ilivyo katika Aya ya 52 ya Suratul Ahzab na nyinginezo. Basi wakisha wale wanawake wane watukufu, na watoto 
wake Mtume, wanafuatia hawa wakeze Mtume. 


709 



JUZUU 28 


AT-TAHRYM (66) 


QAD SAMIA 


5. (Mtume) akikupeni talaka, Mola wake 
atampa, badala yenu, wake wengine walio bora 
kuliko nyinyi; wanaofuata nguzo za Uislamu 
wanaoamini nguzo za Imani, watii, watubiao 
wanapokosa, wafanyao ibada, wafanyao mambo 
mengi ya kheri; waliopata kuolewa na wasiopata 
kuolewa. 

6. Gnyi mlioamini! Jiokoeni nafsi zenu na 
watu wenu, na Moto ambao kuni zake ni watu na 
mawe. Wanausimamia Malaika wakali, wenye 
nguvu, hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa amri 
zake-, na wanatenda wanayoamrishwa (yote). 

7. (Wataambiwa siku ya Kiama): “Enyi 
miiokufuru! Msilete, (msitoe) udhuru leo; bila shaka 
mnapewa malipo ya yale mliyokuwa mkiyatenda.” 

8. Enyi mlioamini! Tubuni kwa Mwenyezi 

Mungu toba iliyo ya kweli; hwenda Mola wenu 
akakufutieni maovu yenu na kukuingizeni katika 
Pepo zipitazo mito mbele yake, siku ambayo 
Mwenyezi Mungu hatamdhalilisha Mtume wala wale 
walioamini pamoja naye; nuru yao itakuwa 
inakwenda mbele yao na pande zao za kulia (na 
kushoto); na huku wanasema: “Mola wetu! 

Tutimizie nuru yetu, na utughufirie, hakika wewe ni 
Mwenye uweza juu ya kila kitu.” 


9. Ewe Nabii! Shindana na makaftri na 
wanafiki na uwe mgumu kwao; na makazi yao ni 
Jahanamu; nayo ni marejeo mabaya kabisa. 

10. Mwenyezi Mungu amepiga (anapiga) mfano 

wa wale wabaya waliokufuru, ni mkewe Nuhu na 
mkewe Luti. Walikuwa chini ya waja wetu wema 
wawili hao miongoni mwa waja wetu (wema); lakini 
(wanawake hao), waliwafanyia hiana (waume zao 
watukufu hao), na (waume zao hao) hawakuweza 
kuwasaidia chochote mbele ya Mwenyezi Mungu na 
ikasemwa: “Uingieni Moto pamoja na hao 

wanaouingia.” 

11. Na Mwenyezi Mungu amepiga, (anapiga) 
mfano wa wale walioamini kweli, ni mkewe Firauni. 


\ .< » V » » 1 *f 

9*? 9°^ 

h* s*» Li&J 

... if 


JJj, £==j. « ‘oSl* cJ’P'l j 

©cd^ttJi jtLii 4-»Si 


Qi$,i d;'iiv>; ,s 
1 aj' m ’ H , I 


6. Wanalazimishwa wakubwa wawatengeneze walio chini yao au yatawafika na wao maafa yatakayowaflka hao 
kwani wao ndio waendeshaji wao. 

10. Hapa inabainishwa kuwa wabaya hawatapata salama kwa ajili ya watu wema waliokuwa pamoja nao, kama 
tulivyobainisha katika Aya ya 46 ya Surat Hud na nyinginezo. 

1 1 . Na hapa inabainishwa kuwa watu wema haitawaflka balaa itakayo waflka watu wao walio wabaya. Kila 


710 


JUZUU 28 


AT-TAHRYM (66) 


QAD SAMIA 


(Mumewe kafiri kubwa namna hilo, na yeye 
Mwislamu mzuri namna hivyo). (Wakumbusheni 
watu) aliposema “Ee Mola wangu! Nijengee 
nyumba Peponi karibu yako, na uniokoe na Firauni 
na amali zake (mbovu), na niokoe na watu 
madhalimu.” 

12. Na Mariamu mtoto wa Imrani aliyejihifadhi 
nafsi yake na tukampulizia humo roho yetu, 
(inayotokana na sisi) na akayasadikisha maneno ya 
Mola wake, na Vitabu vyakej na alikuwa miongoni 
mwa wanyenyekevu (wakubwa). 



mtu atalipwa kwa amali zake. Cha kulipwa watu wema na wabaya ni AMALI si UJAMAA. 

u-12. Katika maelezo ya hapa wamepachikiapachikia ih wampatie Utume huyo mtu wao. Mahala pa mwisho 
tulipotaja ukafiri wa kudai Utume baada ya Nabii Muhammad ni katika Aya ya 40 ya Suraiul Ahzaab. 


711 





Ina Aya 30 


SURATUL MULK ,na Makara 2 


(Imeteremka Makka) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa, na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Ametukuka yule ambaye Mkononi mwake 
umo ufalme (wote)j Naye ni mwenye uweza juu ya 
kila kitu. 

2. Ambaye ameumba mauti na uhai ili 
kukujaribuni (kukufanyieni mtihani); ni nani 
miongoni mwenu mwenye vitendo vizuri zaidi. Naye 
ni Mwenye nguvu na Mwenye Msamaha; 

3. Ambaye ameumba mbingu saba zilizo 
tabakatabaka, (moja juu ya moja); huoni tafauti 
yoyote katika uumbaji wa Mwingi wa rehema. Hebu 
rudisha macho (yako uzidi kutazama); je unaona 
kosa? 

4. Tena rudisha macho (yako) mara nyingi 
zaidi; jicho lako litarudia hali ya kuwa limehizika na 
umechoka. 

5. Na kwa hakika Tumeipamba mbingu ya 
karibu hii kwa mataa, na Tumeyafanya ili kuwapigia 
mashetani; na Tumewawekea tayari adhabu ya Moto 
uwakao (kwa nguvu). 

6. Na kwa waliomkufuru Mola wao iko 
adhabu ya Jahanamu (inawangojea). Na ni marejeo 
mabaya yaliyoje! 

7. Watakapotupwa humo watasikia rindimo 
(mngurumo) iake, na hali ya kuwa inafoka 

8. Unakaribia kupasuka kwa hasira (yake juu 

ya wabaya). Kila mara litakapotupwa humo kundi 
(la wabaya) walinzi wake watawauliza: (( Je! 

Hakukufikieni Mwonyaji? 






y 9y £ 

o w» 


©^ jU & 

©jS— 

®^9i yfis&stfr&jivg, 

© 3 ^ 3 ' 


1. Sura hii Mtume aiikuwa anapenda kiia mtu awe anayaweka machoni madhumunt ya Aya zake, kama 
alivyoitaja Hadithi hii Imam Attabarany na Imam Abd bin Humeid na wengineo. Na Mtume alikuwa ana dasturi 
ya kuisoma kila usiku kabla ya kulala, kama alivyotaja Imam Attirmdhy na wengineo. Yote ni makumbusho ya 
uweza na neema za Mungu. 

Anaona mtu humu kuwa mambo yote yamo katika mkono wa Mwenyezi Mungu, kwa hivyo amuabudu Yeye 
amuombe Ycye na amtegemee Yeye tu basi. 

Mambo yote ni ya Mungu Atakalo ndiio huwa 

Ndiye Pweke mwenye quwa Mwenye amri na shani. 


712 





